n 

NJIRA YOSAMBILA 
MALINGANA NDI 
CHIPHUNZITSO CHA 

:i IA K a I : 



i Sc hHniri ctf Slreii -c-ldumi 



AJbcjJi Vlj.i jnj .'.Kx BtLd 

Muhammad Ilyas 

Attar OviJirL Raz.ivi 



Njira Yosambila Malingana Ndi 
Chiphunzitso Cha 

(Imam Hanaf) 


Hazrat’e Allama Moulana Muhammad Ilyas Attar 
Qadiri Razavi 3-5^15 


Translation Majlis (Dawat-e-Islami) 

Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran, 
Old Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina, Karachi, Pakistan 
Contact #: +92-21-34921389 to 91 
translation@dawateislami.net 


Maktaba-tul-Madina 


UK: 80-82 Bordesley Green Road, Birmingham, B9 4TA. 

Contact #: 07989996380 - 07867860092 
Email: uk@dawateislami.net 

USA: Faizan-e-Madina, P. O. Box 36216, Houston, Tx 77274. 
Contact #: +713-459-1581, 832-618-5101 

INDIA: 19/20 Muhammad Ah Road, Opposite Mandvi Post Office 
Mumbai - 400 003. 

Contact #: +91-022-23454429 

BANGLADESH: K.M Bhovan, 1 st Floor, 11, Andar Killa Chittagong. 

Hong Kong: Faizan-e-Madina, M/F-75, Ho Put Street, Tsuen 
Wan N.T. 

Contact #: +85-98750884 - 31451557 

SOUTH Africa: 61 A, Mint Road, Fordsburg, Johannesburg. 
Contact #: 011-838 9099 

KENYA: Kanz-ul-Iman, Near Al-Farooq Hospital, Tonoka Area 
Mvita, Mombasa. 

Contact #: +254-721-521916 

Toronto Canada: 1060 Britannia Road Unit 20, 21 Mississauga 
ONT Canada. 

Contact #: +141-664-82261 

MOZAMBIQUE: Mesquita Faizan-e-Madina Rua Alfredo Lawley, 
Esturro, Beira. 

Contact #: 00258-848554888 - 00258-822808580 




' * \ * 9 \ \ 9 * \ 9 

b \ a 1 * 9 9' ' 9 

j>*». .j ^ ■* * > ^ O*^* j ^3 ^ 


Pemphero lowerengela bukhu (Du’a) 

Werengani Duwa ili mmusimu musanawerenge buku lina lilonse 
la chipembezo kapena poyamba phunziro l ilil onse la chisilamu, 
m’chifuniro cha Allah muzakumbukira zonse zomwe mwawerenga 


> 



$ % JSO-US U 333-j \lhi- 


Tanthauzo: 

Oh Allah Titsegulireni makomo akuzindikira komanso 

nzeru, ndipo mutichitire chifundo Oh! Inu olemekezeka ndi 
apamwambamwamba. 


(Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40 Dar-ul-Fikr, Beirut) 

Zofunika: Werengani Durud Sharif ( Swalawat ) kamodzi 
poyamba komanso pomaliza kuwerenga Duwayi. 

iii 


Table of Contents 


Njira Yosambila Malingana Ndi Chiphunzitso Cha_(Imam Hanaf) 

Maktaba-tul-Madina.ii 

Pemphero lowerengela bukhu (Du’a).iii 

Kufunika kwa Durud Sharif (Swalawat) .1 

Chilango chodabwitsa!.1 

Ndondomeko ya masambidwe.2 

Malamulo atatu okakamizidwa posamba.4 

Kuchukucha mkamwa.4 

Kusuka mphuno ndi madzi.5 

Kusamba kwa thupi lonse.5 

Machenjezo makumi awiri (20) kwa mamuna ndi mkazi yosamba.... 6 

Zinthu zisanu m’chimodzi zofunika kusamala a Azimayi.8 

Bala lomanga.9 

Kusamaba kuzakhala Malamulo ngati zinthu zisanu zili mmusizi... 10 

Zofunika kutsata pom we mayi wachira mtenda oyembekezera.10 

Malamulo Asanu.11 

Zoyipa za Kuseweretsa Maliseche (kukhuchumula).12 

Kusamba madzi oyenda.14 

Ndi nthawi it yomwe ili Sunnah po samba?.16 

Kodi nthawi it yomwe ziri za bwino kwambiri kusamba.16 


IV 



















Nobility of Sayyiduna Abu Darda 


Zolinga zambiri mukusamba umopdzi.18 

Kusamba Pa mvula.18 

Zimakhala bwanji kwa munthu yemwe wav ala chovala.19 

Samalani posamba muli maliseche.19 

Ngati kusamba kukuyambisa kuzizira, ndi kutani?.19 

Samalani pamene mukugwiritsa ntchito Bigiri.20 

Mangongo.20 

Malamulo khumi owerengera kapena kugwira Qur’an molingana.. 20 

Kugwira mabukhu achipembezo popanda wudhu.23 

Kuwerenga Durud sharif munthawi yomwe muli odetsedwa.23 

Ngati chala chaviikidwa mu inki.24 

Kasanjidwe ka mabukhu.25 

Kugwiritsa ntchito mapepala posanjikizapo zinthu.25 

Chithunzi cha pa Kabah.26 

Chiyambi cha mizimu yoyipa (kusokonezeka bongo).26 

Tayammum (kusamba, kapena kuchita wudhu ndi mchenga).26 

Ziphunzitso za Mtumiki Patayammamu (Sunna).27 

Njira za tayammam malingana ndi (Hanafi).27 

Njira makumo awiri ndi zisanu za madani pokhuzana ndi.29 

Maganizo a madani.34 


v 
























NjiraYosambila MalinganaNdi Chiphunzitso Cha 
(Imam Hanaf) 

Chonde werengani bukhuli mpaka pamapeto, potelo muzindikira 
mwina ndi mwina momwe mumalakwitsa pa nthawi yasomba. 


Kufunika kwa Durud Sharif (Swalawat) 

Mtumiki wolemekezeka, chikhazikiko cha mitima yathu, 
wachisoni komanso wachifimdo (Mtendere ndi madalitso a Allah 
apite kwaiye) adati: “Werengani Swalawat mowirikiza pa ine, 
mosakaika ndi chiyeletso chanu.” (Musnad-e-Abi Ya’la vol 5, P.458, 
Hadith 6383, Dar-ul-Kutubul-iimiyat, Beirut) 


<cJJ\ 





Chilango chodabwitsa! 

Sayyiduna Junaid Baghdad ( Chisoni cha Allah chikhale 

pa iye) akunena kuti mwana wa Kuraybi ( Chisoni 

cha Allah chikhale pa iye ) anati, “Usiku wina ndinazilotera ndipo 
ndidaganiza zokasamba. Koma poti kumazizila kwambili, mtima 
wanga udaganiza mwa ulesi nuti ‘utsiku udakalipo wawutali 


1 



Njira Yosambila Malingana 


choti ndifulumilire kukasamba ndichiyani? Ukhoza kusamba 
m’bandakucha”. Mwachangu ndinalumbira zowupatsa 
chilango mtima wanga pokasamba ndikuvala zovala nthawi 
yomweyo ndikusiya kuti zovalazo ziwumile pathupi. Ndipo 
ndidatelodi. Ndithundithu mtima wonyinyilika pofuna kutsatila 
malamulo a Allah uyenela kulangidwa munjira ngati iyi. 
Okondwe abale mchipembezo, mwaona mmene akulu athu akale 
mmene amavomerezera kunva kupweteka pothana ndi zilakolako 
zoyipa. Ndithudi khani talongosolayi ili ndi chiphunzitso 
chachikulu kwa wonse womwe chifukwa cha kudzilotera 
amalephela kukachita mapephero a Fajr (Subh) kapena 
kudutsidwa Salaah chifukwa cha ulesi kapena manyazi ndi abale 
(posafuna kukasamba) kuyiwala kunyazitsidwa kwakukulu kwa 
m’moyo womwe ukudza. Pamene kusamba kwakhala kokamiza 
(. Fardh ), nthawi yomweyo munthu uyenera kutero. Hadith ina 
ikulongosola kuti, “Angelo salowa m’nyumba momwe muli 
zithuzi, galu kapena munthu yemwe ali ndi Janaba” (SunanAbi 
Dawud, Vol-1, p.109) 


Ndondomeko ya masambidwe 

Pangani chitsimikizo (niyah) chomwe chili mmusimu mumtima 
mwanu mopanda liwu palilime lanu kuti “ndikusamba ndi 
cholinga choziyeresa (Taharah)” choyamba, sambani mmanja 
mpakana nzigong’o katatu. Sambani ziwalo zochotsera 
zonyasa, ngati muli moyera kapena ayi. tsopano ngati pali 
mbali ya thupi yomwe yatsalira kuda chotsani nthawi 


2 


Njira Yosambila Malingana 


yomweyo,ndipo pangani udhu monga momwe muchitira 
musanapemphere. posamba musayiwale kutawasa, komanso 
kuchapa mapazi. Sopano nyowesani thupi lonse (kusamba) ndi 
dzanja lanu maka mu nthawi yotentha (munthawi iyi sopo 
angafunike) zithilenino madzi katatu kuphewa laku manja, 
katatu ku kumamzere, sunthani malo omwe mukusambila 
ndikuchapa phazi ngati musatero nthawi yomwe mumapanga 
wudhu.Musayang’ane Qibla nthawi yosamba zikhuleni thupi 
lonse ndi manja anu. 

Musambe malo omwe muthu sangakuoneni (obisika). Ngati 
malo amenewa sapezeka munthu ayenera kufunda nsalu 
yokhutala kuchokera pa mchombo mpakana ku maondo, 
ndipo ngati nsalu yo khutala palibe aphatikize nsalu 
zopyapyala ziwili kapena kuposera apo ndipo zingagwire 
thupi, mabondo akhoza kukhala kunja. (Allah waletsa). 
Azimayi akuyenera kusamala kwambiri. panthawi yosamba 
sayenera kuyankhula ngakhale kuwerenga Qur’an kapena duwa ina 
iliyonse monveka mawu. pokutha kusamba zipuke ndi 
chozipukutila mwanthawi yomweyo akatha kusamba, 
ndizabwwino kupemphera marakah awiri ngati nthawiyo 
ikukulolani. 

(Book loziwika bwino la Hanafi) 







3 


Njira Yosambila Malingana 


Malamulo atatu okakamizidwa posamba 

1. Kuchukucha mkamwa 

2. Kuyika madzi mphuno 

3. Kusamba thupi lonse. (Fatawa-e-Alamgiri,Vol-l-13) 

Kuchukucha mkamwa 

Ziwani kuti kuyika mazi ochepa mkamwa ndikulavula 
mwanthawi yomweyo sikokwanila. Ndizofunika madzi afike 
pachiwalo chanu chilichonse cha mkamwa kuchoka pa lilime 
ndikubwelera ku mmero. (Khulasatul-Fatawa vol-1, P21) 

Mazi akuyenera kufika mziwalo zonse za mkamwa mpakana 
kutseri kwa zino lomaliza, mmipata monse mwa mano ndi 
mizu, ya mano, mbari zones za lilime mpakana malire a 
mmelo. (Durr-e-mukhtar ma’Rad-du-muhtar, voll, p- 254) 

Ngati musali pa changu, tsukani kummero. Ngati mwatsalira 
timinofuta nyama, misere ya mtedza, ndizina ndi zina, chosani 
nsanga.Ngati kuchosa kukhoza kukupwetekani, mukhoza 
osachotsa. ( Fatccwa-e-Razaviyyah , VoI-lP-441, Raza foundation) 

Phunziro losamba ndi kuchosa zotsalira mmano. Zidari 
zitaphatilira mmano atasamba ndipo iye sanalabade kenako 
adapephera (salah) popanda kuchotsa zotsalira za mmano, 
kenako adakumbukira kuzichotsa ndikuchukucha mkamwamo, 
ndikupemphera. Ndipo pepheroli lidali lovomelezeka. (Derivred 
from Fatawa-e-Razayyah, Vol-1, P-2006) 


4 


Njira Yosambila Malingana 


Ngati dzino logwedera lalimbitsidwa ndi zina kapena waya 
ndiye madzi sakufika, zilibe kanthu. 


Kuchukucha mkamwa nthawi yosamba ndi lamulo, ndipo 
katatu ndi chiphunzitso cha mtumiki (Sunnah) 







Kusuka mphuno ndi madzi 

Kungoyika madzi pang’ono mphuno imodzi, sikokwanila, 
ndizofunika kutsuka mphuno mpakana kumapeto kuli kafupa 
kofewa monga mpakana kwayambila fupa lolimba. (Khulasa-tul- 
Fatawa, Vo-lP21) Izi zingachitike poyika madzi mmwamba mwa 
phuno koma kumbukirani, ngakhale katsitsi kamodzi katasalira 
mphuno popanda madzi, kusambako sikukukwanila Ngati 
zimphonongolo zouma zatsalira mphuno ndilamulo kuzichotsa. 
(Fatawa-e-Alumgiri, VollP-13) Ndizokakamizidwanso kutsuka 
ucheya wa mphuno. (Buhar-e-Sari’at Part 2, p, 34 Madinatul Murshid, 
Bareilly Sharif) 


Kusamba kwa thupi lonse 

Ndi lamulo kusambisa chiwalo china chili chonse cha pa thupi 
mpakana pansi (ngakhale tsitsi la malo obisika) maka 
kuchokera tsitsi la mmutu mpakana zilonda za mmapazi. Pali 
ziwalo zina, ngati simusala zikhoza osafika madzi, zikatero 
ndiye kuti kusambako sikukukwanila. (Fatawa-e-Alamgiri, VI, P14) 


5 


Njira Yosambila Malingana 


Machenjezo makumi awiri (20) kwa mamuna ndi mkazi 

nthawi yosamba 

1. Ngati tsitsi la mamuna liri lopota, ndi zokakamizidwa 
kutsuka tsitsi loteleri kuyambira kuchiyambi kwake mpaka 
komwe lili losapotako (kusonga). Azimayi akuyenera kuli 
tsuka kumayambiliro ake (atsitsi) ndipo sizofimika kwayiwo 
kumasula, tsitsi lawo. Komabe ngati tsitsilo lamangika moti 
sangafike kuchiyambi kwa tsitsi, ndibwino kungolimasula. 
(Fatawa-e-Alamgir, Vol-1, P.13) 

2. Ngati mauna amphuno kapena makutu Sali otseka ndi 
lamulo kufikitsamo madzi, pochita udhu ndizofunka madzi. 
kuzera mphuno, koma posamba ndibwino kufikitsa mauna 
onse a mphuno ndi mmakutu. 

3. Tsitsi lilonse la nzikope, ucheya ndi tsitsi la ku nkhwapa 
litsambitsidwe kuchokela pomwe la yambila ndi khungu 
lomwe lifike madzi. 

4. Tsukani ziwalo zonse za makutu ndi khomo lakhutu lomwe. 

5. Sunthani tsitsi la kuseli kwa khutu ndi cholinga chokuti 
mutsuke bwino makutu anu. 

6. Malire amkati mwakhosi ndi mmelo, sangalowe madzi 
pokhapokha mutayang’anitsa mutu mmwamba. 


6 


Njira Yosambila Malingana 


7. Kwezani mania mmwamba ndi cholinga choti mutsuke ku 
nkhwapa bwino. 

8. Tsukani mbali zonse za mikono. 

9. Tsambani mbali zonses za kumbuyo. 

10. Welemukani ndi kukweza makwinya a mimba ndi 
cholinga choti madzi afike pa mimba bwino bwino. 

11. Thirani madzi pa mchombo ngati mukukayikila kuti 
mwina madzi sadafike, ndipo tsukanipo bwinobwino. 

12. Tsukani thupi lonse kuchokera pachiyambi mpaka pa 
mapeto. 

13. Tsambitsani makwinya amimba yanu pakati pa mimba 
mpakana cha mu mchombo. 

14. Ngati mukusamba chikhalire musaiwale kusambita mapote 
(makwinya apakati pa mimba ndi cha mumchombo) apakti 
pa ntchafu ndi kuseri kwa bondo. 

15. Tsukani monse momwe matako akumanila maka ngati 
mukusamba chiimire. 

16. Thirani madzi mbali zonse za ntchafu. 

17. Thirani madzi mbali zones za kuseri kwa maondo. 


7 



Njira Yosambila Malingana 


18. Thirani madzi pansi pa umaliseche wa chimuna (chokozera) 
mpakana ku mabatire ndikumapeto. 

19. Thirani madzi pansipansi pa maliseche. 

20. Munthu osavinidwa (wamamuna), ngati angakwanitse, akoke 
mmwamba chikopa cha umaliseche wache ndikuthirako 
madzi kenako ndi kuchapa umaliseche wachewo mbwino 
bwino. 

Zinthu zisanu m’chimodzi zofimika kusamala a Azimayi 

1. Kokerani m’mwamba mabele okugwa ndi kuthila 
madzi kuseli i kwake. 

2. Tsukani malire a mimba ndi momwe mabele 
akumanilana. 

3. Tsukani mbari zonse za kunja kwa umaliseche wanu 
(pansi ndi pa mwamba pomwe). 

4. Nzabwino kwambiri kupisa ndi chala kumaliseche ndi 
kutsukako, koma sizokakamizidwa. 

5. Ngati mzimayi ali kumwezi panthawi yo samba, ndi 
zabwino kwambiri kutsuka ku maliseche ndi sanza za 
nsalu komanso ndi zoumilira za magazi kumaliseche 
kwake. 


8 


Njira Yosambila Malingana 


Bala lomanga 

Bandechi ngati ya mangidwa pa bala lonse ndipo ndi zovuta 
kumasula, kapena kumasulako kungabweletse vuto, mukhoza 
kungopukuta pa mwamba pa bandechilo (sanza) ndizokwanila, 
chimodzimodzi ngati chiwalo, chayandikila bala, kutsuka 
chingabweretse vuto, mukhozanso kungochipukuta ndi madzi 
ndi zokwanilanso. Bandechilo (sanza la pa bala) lisamangidwe 
malo omwe Sali opereka chiopyezo ndi bala, kapena pena pali 
ponse posakhuzana ndi bala ndibwino kumasula, apo ayi ndiye 
kuti kusamba sikukukwanila. 

Ngati ndi zotheka kumanga bandechi (sanza la pa bala) 
kuonjezela malo omwe siovulala, mwachitsanzongati bala liri pa 
khungu la panja pa chiwalo ngati mkono ndipo bandechi (sanza 
la pabala) limangidwe pa mkono kuvindikila malo omwe alibe 
bala, ndiyekuti ndizokakamizidwa kusambisa mbaliyo 
mutamasula, koma ngati ndi zosatheka ngakhale kumasula 
bandechiyo ndikotheka, zivuta kubwezeretsa bandechiyo, ndipo 
izi nzopereka chopysezo ku balalo, ndiyekuti, kungopukuta ndi 
madzi, nzotheka. ndipo mbali yomwe ndiyosa vula koma 
ilimkati mwa bandechi, siizalabadilidwanso. (Hashiya-tul-Tahwi-o- 
Maraqil falah, P-143) 







9 


Njira Yosambila Malingana 


Kusamaba kuzakhala Malamulo ngati zinthu zisanu zili 
mmusizi zachitika 

1. Kutulusa madzi oyambilira omwe amasogozana ndi 
umuna mwina chifukwa chachilakolako. 

2. Chilakolako (kukhumbila mkazi). ( Fatawa-e- ‘Alamgir, VoIP-4) 

3. Kuzilotela pogona. (Khulasa-tul-Fatawa,Voll,P-13) 

4. Kulowetsamaliseche amamuna kumariseche ankazi, 
ngakhale, musanameme, kapena kukoza umuna nonse 
mukuyenela kusamba. 

5. Panthawi yomwe muthu wa nkazi wayamba kudwala 
matenda akumwezi. (Haid).ibid,P-97) 

6. Mukatha kuchila (kubeleka mwana) (Nifas). (Tabyun-ul- 
Haqaaiq, (voI-p-17) 

Azimayi ambiri amaganiza kuti mzimayi akabeleka masiku ake 
oyembekezera ndi okwana makumi anayi (40) koma izi 
sizilichoncho chonde welengani mawu otsatila ali mmusiwa. 

Zofunika kutsata pomwe mayi wachira mtenda 
oyembekezera (Kubereka) 

Magazi omwe amatuluka mmayi akachila kumene (kubereka) 
amatchedwa ‘nifas’ndipo malire otulukila magazi amenewa ndi 


10 


Njira Yosambila Malingana 


masiku okwana makumi anayi (40) ndipo ngati magaziwa 
akutulukabe mopitilira masikuwa, ndichisonyezo choti mmayi 
akuyenela kusamba pakutha kwa masiku okwana makumi 
anayi) (40) ndipo ngati magazi asiya kutuluka masikuwa 
asanakwane (40) kapena mphindi imodzi atangochila (kubereka), 
mayi ameneyu akuyenera kusamba basi, ngati magaziwa asiya 
kutuluka, ndipo ndikuyamba kupemphera (salah) komanso 
kusala kudya, koma ngati magazi ayambilanso nkati 
mwamasiku makumi anayiwa (40) masikuonsewa kuyambira 
kochila mpakana kumaliza kutuluka kwa magaziwa 
kuzatengedwabe ngati ‘Nifas’mwachitsanzo kutuluka magazi 
kwasiya kutha kwa mphindi ziwiri mayi atangobereka kumene 
ndipo iye mkuyamba kusala ndi kupepmhera pambuyo poti 
wasamba koma magazi mkuyambila patatha pmhindi ziwir 
masiku makumi anayi (40) asanakwane, ndiye kuti masiku 
onsewa makumi anayi (40) azawerengedwa ngati Nifas, kutero 
ndiye kuti mapemphero (Salah) ndi kusala kudya (Sawm) 
zizakhala zopanda ntchito. Ngakhale Iili pemphero lobwenza, 
kapena Kubwezeretsa kutsala kudya ndithudi mukuyenera 
kubwereza zonsezi munthawi iyi. (Derivedfrom Fatawa-e-Ramviyyah, 
Vol, 4, P354-356, Raza Foundation) 

Malamulo Asanu 

1. Ngati madzi oyambilira a umuna atuluka popanda 
kumema, mwachosanzo, kungotuluka mwina chifukwa 
chonyamula chitsulo choremela kapena kugwa kuchokera 


11 


Njira Yosambila Malingana 


pa mwamba kapena chifiikwa cha vuto la mitsempha 
lobwela munthawi ya chimbudzi, kusamba sikuzakhala 
kokakamizidwa. (Maraqilfcdahma’Hashiya-tul-Tahtawip96) 

2. Ngati umuna wasankhika ndi kugwa pansi munthawi 
yomwe mukukoza kapena munjira ina iliyonse 
mopanda kumema, Kusamba sikuzakhala kokakamiza, 
kungoti Udhu wanu uzakhala wutawonongeka. (Bahar- 
e-Shar’at,part 2,P-38 maktaba Raviyyyah) 

3. Ngati mwazilotela ndipo mwakumbukira kuti umuna 
unatuluka koma sunafike pa chovala chanu, Kusamba 
sikokakamizidwa. 

4. Ngati munamema nthawi ya mapemphero, ndipo 
mumamva kuyenda kwa madzi osagana ndi umuna, 
ndipo mwamaliza kupemphera musanatuluse umuna, 
pempherolo liwerengeredwa, koma kusamba kukhala 
lamulo. (Fath-ul-Qadir,Vol-l,P54) 

5. Kutulutsa madzi anthupi osagana ndi umuna 
chifuckwa choseweretsa umaliseche (kuchikichaa 
chokozera), Kusamba kuzakhala lamulo komanso ndi 
tchimo kutero. Ndipo munthu ameneyu amtchedwa 
Mal’un otembeleledwa. 

Zoyipa za Kuseweretsa Maliseche (kukhuchumula) 

Al’la-Hadrat Maulana Shah Ahmad Raza (*& s&i asA) 
anafunsidwa mafunso osatilawa: pali Munthu okhuchumula 


12 


Njira Yosambila Malingana 


chokozera (Majiluq) yemwe sapewa manyazi ngakhale 
atalangizidwa; kodi iyeyu azakhala mbali iti pa tsiku ya 
chiweluzo? chonde tiziwitseni ma duwa omwe angatipewese 
kukhalidweli” 

Ala-Hadrat adayankha” ndiwochimwa, ophwanya lamulo, 
olakwa pochita tchimo lalikulu, patsiku lachiweluzo, gulu la a 
nthu oterewa azaukitsidwa kwa a kufa ali ndi mimba (wodwala 
pakati) ndipo azachoititsidwa manyazi pa maso pa magulu la 
anthu. Izi zikuwadikila ngati iwo safuna kulapa kwa Allah JAA 
patchimo lawoli. Allah (Js-sS^) amakhululuka kwa amene afuna 
kuwakhululukira ndipo kulanga amene afuna kuti amulange. 
Munthu ameneyu awerenge mawu awa” wala Hawula wala 
kuwata illah billahi li a lliyi” mowilikiza, ndipo ngati 
angakumane ndi mayetsero atsatana kuti achitenso tchimoli 
(kuchikicha malitseche) iye ayazamile kwa mulungu Allaha 
(JmA) ndipo anene ndikusimikiza muntima kuti La Hawula, 
Ndipo azipemphera mapemphero onse asanu (salah) ndipo pa 
kutha pa pemphero la kummawa aziwerenga cha muntima 
Surah Ikhras (Kullihu Wallahu Ahdu) mowirikiza. Allah 
(AAA) ndiye akuziwa bwino” (Fatawa-e-Razaviyyah, Vol-22) 

Zinalembedwa mu Shajra-e-‘Attari yy ah’ kuti ngati wina 
awerenga Sura Ikhras khumi ndi chimozi (11) mmawa wina 
uliwonse, satana ndi omusatila ake sazakhala naye pompangisa 
munthu otereyu kupanga tchimo, pokhapokha yekha atachita 
tchimo) ngati mukufuna kuziwa zambiri zokhuzana ndi 
chionongeko choza chifukwa cha kukhuchumula chokozera 


13 


Njira Yosambila Malingana 


ndi kutulutsa umuna, chonde musanyalanyaze werengani 
mkabukhu kotchedwa Amrad Ki Tabahkariyan lorembedwa 
ndi Maktabah-tul-Madina) 

Kusamba madzi oyenda 

Ngati wina akusamba madzi oyenda monga ngati munsinje, 
kapena madzi oyenda kuchokera pa Damu, ndikukhala 
mmadzimo mwakanthawi, ndiye kuti Sunnah ya katatukatatu 
posamba ndi kupanga udhu izakwaniritsidwa. Nzosafunika 
kuvuula ziwalo mmadzi kokwana katatu. komabe ngati 
mukusamba mmadzi oti sayenda, ngati damu, ziwalo zukkuyenera 
kusambisidwa katatukatatu, monga mwa Sunnah. Kuyima pa 
mvula kapena pampope wa madzi malamulo ake 
mchimodzimodzi, ndi kusamba ku nsinje. 

Mwina mukupanga wudhu mmadzi oti ndi oyenda, chitsanzo 
nsinje, kungoviika ziwalo kwakanthawi ndi zokwanila. 
Chimodzimodzi kupanga wudhu madzi oti angoyima, yendesani 
katatu ziwalo zanu, mokwanila kusambisa ziwalo (katatukatatu). 

(Durr-e-Mukhtar, Rad-dul-Muhtar, Vol-l, P-320) 

Mwazonsezi kusamba, kutsuka mkamwa ndi kutsuka mphuno 
zikuyenela kuchitika chimodzimodzi. 

Malamulo osambila pa madzi a shawa, kapena tinene kuti 
mpope wa ku bafa, ndi chimodzimodzi ndi kusamba mmadzi 
omwe ali oyenda (mwachitsanzo mu nsinje) 


14 


Njira Yosambila Malingana 


“Fatawa-e-Ahl-e-Sunnat” (lomwe silinapangidwe pa blishi) 
lalongosola kuti kusmba pa shawa ndi chimodzimodzi 
ndikusamba madzi oyenda, izi zikutanthauza kuti ngati wina 
akusamba shawa, kapena madzi oyenda kapena mwina 
akupanga wudhu kumene, ndiye kuti Sunnah ya katatukatatu 
izakwanilisidwa. Buku la Durr-e-Mukhtarr, lidati, ngati wina 
wayima mmadzi oyenda kuchoka mmwamba, mudamu 
lalikulu kapena pa mvula mwa kanthawi koti kukukwanila 
kusamba, ameneyo wakwanilisa Sunnah yonse ya masambidwe 
ndi wudhu omwe. (Durr-e-Mukhtar, Rad-Muhtar, vol-1, P 291) 

Kumbukirani! Kusuka mkamwa ndi kusuka mphuno 
ndikofunikira munthawi yosamba 

Samalani ndi zinthu izi pa nthawi yomwe mukusamba 
pogwiritsa ntchito Shawa 

Ngati mukusamba shawa mu bafa, ziwani kuti nkhope yanu 
ndi kumbuyo simuna yang’anitse ku Qiblah, kutanthauza kuti 
zonse ziyang’ane pakatikati pa mulingo wa makumi anayi ndi 
asanu (45) digirizi kuchokera ku Qiblah. Kotero nkofunikira 
kuti nkhope yanu ndi kumbuyo kwanu simunayang’anise ku 
mulingo wa makumi anayi ndi asanu (45) digirizi. Anthu 
ambiri sazindikila izi. 

Koyang’anitsa kwa bwino kwa chimbudzi chokumba Chonde 
yang’anani komwe shawa yayang’ana ndi chimbudzi chokumba 
mnyumba mwanu monga kagwiritsidwe ntchito ka kampasi 


15 


Njira Yosambila Malingana 


ndi zida zina.Ngati zalakwika, zikonzeni kuti pasiku la chiweluzo 
mukathe kuzemba zowawa zoza chifukwa cha machismo ang’ono 
ang’ono ngati amenewa. 

Ndiza bwino kupeza w.c.yopangidwayoyikililidwa kale ndi 
mulingo wa makumi asanu ndi anayi (90) digirizi molingana 
ndi komwe Kaba ili ngati mwachitsanzo komwe mutu wathu 
timayang’anisa pambuyo poti pemphero (salah) latha. Anthu 
alunso la zomangamanga pogwiritsa ntchito miyala ya mtengo 
wa patali amamanga mwamakono zedi ndipo mokongoletsa 
nyumba ndipo salabadila ndondomeko zokhuzana ndi Qiblah. 
Nsilamu aziganizila za bwino za moyo omwe uli nkuza osati za 
kukongola kwa nyumba izi nzosafunikira kwenikweni. 

Ndi nthawi it yomwe ili Sunnah po samba? 

Ndi Sunnah kusamba tsiku la chisanu, tsiku la Eid-ul-Fitr, Eidul- 
ul-Adha, tsiku la Arafa 9 th Zul-Hajja-tul-Haram) ndi nthawi 
yomwe mukufuna kuvala Ihram. ( Fatawa-e-‘Alamgiri, Vol-lP-16) 


Kodi nthawi it yomwe ziri za bwino kwambiri kusamba 

Ndizabwino kwambili kusamba munthawi iyi 

1. Pamene muli pa Arafat 

2. Pamene muli pa Muzdalifah 

3. Pa nthawi yomwe mukupita ku malo odalitsika a Haram 


16 


Njira Yosambila Malingana 


4. Pamene mukuziyandikisa ndi bwalo la milandu la 
mtumiki wathu Muhammad (Mtendere ndi madalitso 
zikhale Kwa iye) 

5. Pomwe muli pa Tawaf 

6. Pomwe mukufika pa Mina 

7. Pamene mukulowa mu Shab-Bara’at (pa tsiku la khumu 
ndi chisanu la mwezi wa Shabani) 

8. Pamene mukulowa utsiku olemekezeka wa Layilatul Qadir 

9. Utsiku wa pa Arafah 

10. Panthawi ya chikumbutso (monga tsiku la Milad Nabee) 

11. Misonkhano ya madalitso 

12. Pamene mwatha kusambitsa ntembo 

13. Munthu amene wachila matenda a Misala 

14. Pamene mwayamba kuzindikira 

15. Pamene mwachira kuchokera kumankhwala ozunguza 
bongo 

16. Pamene mwalapa Kwa Mulungu 

17. Pamene mukuvala chovala cha nyuwani 

18. Mukafika kuchokera ku ulendo wa kutali 


17 



Njira Yosambila Malingana 


19. Pamene mwachira matenda otuluka magazi ku maliseche 
mwina chifukwa chodwala (maka azimayi) 

20. Pamene mukufuna kupempherera pa zuwa 

21. Pamene mukufuna kupempherera nvula (Salatul-Istsqa) 

22. Panthawi yomwe muli ndi mantha, muwutsiku oopysa 
ndi pomwe pachitika ziphaliwali 

23. Pamene thupi ladetsedwa ndi zosaziwika bwino. 

(Bahar-e-Shariat, part 2P-41) 


Zolinga zambiri mukusamba umopdzi 

Ngati zinthu zingapo zachitika, koma mufuna kusamba 
kamodzi mwachitsanzo, kuzilotera utsiku, komano ndi tsiku la 
Eidul-Fitr komanso ndi tsiku la Chisanu, ndi zokwanila 
kusamba kamodzi ndi zolinga zonsezi, ndipo malipilo ake 
azaperekedwa. (Durr-e-Mukhtar, Rad-Dul-Muhtar, vol-lP-34) 


Kusamba Pa mvula 

Kusamba pomwe mutavala zogwira thupi pa maso pa anthu 
ena ndi zoletsedwa. (Fatawa-e-Razaviyyah, Vol-3 p 306) Nagati 
mukusamba pa nvula ndithudi zivindikireni shawelo yokhutala 
bwino mpaka kupitilira malire athilauzala ndi cholinga choti 
mtundu ntchafu zanu zisaonekele pamene mwavala thilauza 
yonyowa. 


18 


Njira Yosambila Malingana 


Zimakhala bwanji kwa munthu yemwe wav ala chovala 
chomukwana? 

Ndi zosaloledwa kuona chiwalo cha munthu wina chomwe cha 
vindikilidwa ndi nsalu yothina kapena chomasuka, koma 
mwina chothina muziwalo zina chifukwa cha mphepo, kapena 
chogwira chifukwa chosamba pa mvula, munyanja ndi zina 
zotero.Munjira ngati izi mapangidwe achiwalo. mwachitsanzo 
mmene ntchafu yazungulira ikuonekera. Malamulo omwewa 
akugwiritsiridwanso ntchito poona chiwalo kuzela muzoonekera 
ngati nsalu chomwe chavindikiridwa ndi munthu yemwe wav 
ala chovala chogwira thupi. 

Samalani posamba muli maliseche 

Mwina mukusamba maliseche nokha kapena mwavala thilauza 
yomwe ikuonetsa ntundu wa ntchafu chifukwa chogwira thupi 
pomwe ya nyowa, tsimikizani kuti nkhope kapena mbuyo yanu 
sizina yang’ane ku Kabah. 

Ngati kusamba kukuyambisa kuzizira, ndi kutani? 

Ngati wina ali ndi matenda onva kuzizira, kapena ali ndi 
matenda amaso, ndiyeno malingana ndi iyeyo nzonena kuti 
akasamba kuyambira kumutu matenda amakula, kapena 
amanva ululu, ndi ololedwa kusamba kuyambira kukhosi kokha, 
koma asayiwale kutsuka mkamwa ndi kuthira madzi mphuno 
ndipo apukute mutu wake ndi tsanza lonyowa ndipo kusamba 


19 


Njira Yosambila Malingana 


kuzakhala kokwanila akatero. Koma akachira akuyenera 
kumasambisa mutu wake bwino bwino kusamba kosalirasalira 
sikwabino. (Bahar-e-Shariat 2 , p36) 


Samalani pamene mukugwiritsa ntchito Bigiri 

Pomwe musamba pogwirisa ntchito bigiri, muyenera kuyikhazika 
pa mwamba monga pa sutulu, kapena pa mwala ndi cholinga 
choti dontho za madzi obwerera posamba zisamagweremonso, 
chimodzimodzi, kapu yomwe mukugwiritsa ntchito posamba 
musayikhazike pansi. 

Mangongo 

Ngati muli ndi zingongo mutsitsi mwanu, sizofunikira kwambiri 
kumasula posamba. (Bahar-e-Shariat, parti P-36, Madina-tu-Murshid 
Bareilly Sharif) 


Malamulo khumi owerengera kapena kugwira Qur’an 
molingana ndi ukhondo 

1. Ngati ukhondo uli vuto kwa munthu ndi zoletsedwa kulowa 
munzikiti, kuchita Tawaf, kugwira Qur’an, kuwerenga 
Qur’an popanda kuyigwira, kulemba vesi, kulemba ma 
Tawizi amu Qur’an (izindi zoretsedwa pamene mukugwira 
ma pepala ndipo ngati simukugwila palibe vuto) (Fatawa-e- 
Ahl-e-Sunnat). Chimodzimodzi kugwira ma Tawizi a mu 
Qur’an, kugwira kapena kuvala chingwe chomwe chiri ndi 


20 


Njira Yosambila Malingana 


ma vesi a mu Qr’an kapena ma Haruf-e-Muqatta’at zomwe za 
lembedwa nkati mwake, ndi zoletsedwa. (Durr-e-Mukhtar,Rad- 
dur-Muhtar, V1.P343 ) (Palibe chionongeko china chilichose 
chingaze chifukwa chovala Tawizi yomwe ya kutilidwa mu 
pepala la pulasitiki) 

2. Ngati Qr’an ili yokutilidwa, palibe vuto kuyigwira popanda 
wudhu kapena kusamba. (Al-Hidayahma’Fath-ul-Qadir, Vol -1, P149) 

3. Chimodzimodzi palibe vuto kugwira Qur’an ndi sanza la 
mmanja lopukutila thukuta (Handi kachifi) yomwe 
ikukhuzana ndi chovala chanu, kapena yakutilidwa pa 
Qur’an, (kuchokera kwa Rad-dul-Muhtar, Vol-l,P-24) 

4 . Ndi zoletsedwa kugwira Qur’an ndi sanza la shati kapena 
ndi mbali ya mpango wa kumutukapena ndi tawelo 
yozipukira posamba kumachita kuti mbali inayi ili pamtima 
izi zili chonchi chifukwa zinthu zimenezi zimatha kukhala 
ndi litsiro la Janaba. (Durr-e-Mukhtar, Rad-dull-Muhtar, Voll P537/ 
Bahar-e-Sharir’at, P42, Madina-tii-Murshid, Bareilly Sharif) 

5. Palibe vuto linalililonse lingaze chifukwa chowerenga vesi 
ya mu Qur’an ndi cholinga chopanga Duwa kapena 
pemphero lina lakemonga kuwerenga 

kuwerenga monga mo Allah, mwina kuwerenga 

kumene munthawi yomwe tanva uthenga wa 

imfa ya nsilamu zathu kapena ndicholinga chomukweza 


21 


Njira Yosambila Malingana 


Allah (j«5Q kuzera mukuwerenga Sura Fatiha, Ayatul-Kursi 
mavesi atatu a Surah Hashir, koma ngati kuwerenga ma vesi 
onsewa mulibe cholinga chowerenga Qur’an. (Kuchokera kwa 
Fatawa-e- ‘Alamgiri, Voll,Pa38) 

6. Makulli atatu akumapeto kwa Qur’an akhoza kuwerenga 
posiya mawu a Kull ndi cholinga chomutamanda Allah 
(JmSQ. Ngakhale kuwerenga mosaganiza ndi Kull, koma 
ngati muli odesedwa sizololedwa. ndipo izi zizakhala ngati 
mukuwerenga Qur’an ndipo cholinga chanu (Niyah) 
chlkhala cha pa chabe. ( Bahar-e-at,part 4,p43 Bareilly Sharif) 

7. Ndi zoletsedwa kugwira Qur’an kapena verse ina iliyonse 
popanda wudhu. Komabe ndi zololeledwa kuwerenga 
chamuntima, kapena pomangoyiyang’ana qur’aniyo. (Rad-dul- 
Muhatar,VolP352-Bahar-e-Shariatpart 2,P43,Madina-tul-Murshid Bareilly Sharif) 

8. Ngati wina alibe wudhu kapena sanasambe ndi vuto lake 
ndipo Sali ololedwa kugwira ziwiya za mnyumba zomwe zili 
ndi ma aya amu Qur’an (mavesi) omwe alongosoledwa mkati 
mwake. (Fatawa-e-Razaviyyah,vo, 1P39) 

9. Kugwiritsa ntchito ziwiyazi ndi zosasangalatsa. Komabe 
sikuti pali chilango kumweramo madzi ndizina zotero. (Bahar- 
e-Shari’at.part 2P39) 

10. Malamulo omwewanso akugwila ntchito pogwira kapena 
kutanthauzila Qur’anmu chiyankhulo cha chi Urudu, Persian 
kapena muchiyankhulo china chilichonse. (Fatawa-e-‘Alamgiri, 
Vol-1, P39) 


22 


Njira Yosambila Malingana 


Kugwira mabukhu achipembezo popanda wudhu 

Ndi zinthu zonyasa kugwira (Makruh-e-Tanzihi) kwa munthu 
yemwe alibe wudhu komanso kusamba ndi kokakamizidwa 
kwa iye ndi kugwira ma buku ngati a Fiqh (ndondomeko za 
chipembezo cha chisilamu), Tafsir, (Qur’an yo tanthauzidwa 
nziyankhulo zina) ndi mabuku a ma Hadith. ( Fatawa-e-‘Alamgir , 
Vol-1, P39) 

komabe mukhoza kugwira ndi nsalu mabukhu oterewa, koma 
ngati ali ndi ma vesi mkati mwake oti ndi a mu Qur’an, 
ngakhale ma tanthauzidwe ake, sibwino ndipo ndi zoletsedwa 
(Haram). (Bahar-e-Shari’at part 2-43, Madinatul-Murshid Bareilly 
Sharif) 

Ndi zofunika kusamala, sibwino kuwerenga ma bukhu 
achisilamu, omwe ali ndi ma vesi amatanthauzo mkati mwake 
mulibe wudhu 

Kuwerenga Durud sharif munthawi yomwe muli odetsedwa 
(MulibeT ahara) 

1. Palibe cholesa china chilichotse kuwerenga Darud Sharif 
pomwe musana sambe, koma ndikofunikabe kutsuka 
mkamwa kapena kupanga kuyamba wudhu kumene 

2. Kuyankha Azana ndi kololedwa pa nthawi yomwe 
simunasambe. 


23 


Njira Yosambila Malingana 


Ngati chala chaviikidwa mu inki 

Chala cha munthu yemwe amaphika, chapakika ufa, kapena 
mwina munthuyo amalemba ndiye chala chapakika inki ndi 
madontho ena aliwonse asiyidwa ndi ntchenje khaya uzuzu, 
zonsezi sizizakhuzana ndi kusamba kwa munthu ngati chovala 
chanu, kapena chili chonse chakhuzidwa ndi madonthowa 
chizakhala chilibwinobwino. (Durr-e-Mukhtar, Rad-du-Muhtar, VIIP316) 

Komabe ngati mwazindikira zoterezi ndibwino kungozikonza 
(kuchapapo kapena kuchosa mwina muli monse) komano 
pepmhero lanu (salah) yomwe munaswali madonthowa alipobe, 
izakhala yolandilidwa inshaalah. (Jad-dul-Mumtar, Vol, lplll) 

Ndi nsinkhu wuti mwana amakhala kuti wakula (kugwa mdothi) 

Anyamata amaziwika kukula pa nthawi yomwe ayamba kuona 
zizindikiro ngati kuzilotera maka pakati pa zaka zokwana 
khumi ndi ziwiri (12) ndi zaka khumi ndi zisanu ndipo 
atsikana, pamene ayamba kutuluka ukazi (munjila yo 
kuzilotera) pakati pa zaka zisanu ndi zinayi (9) ndi zaka khumi 
ndi zisanu.Panthawi yomwe ana atha nsinkhu, ndipomwe 
amayamba kutsata malamulo Amulungu (shar’ah) ndipo 
panthawi yomwe ayamba kuzilotera, ndipomwe amakhala 
odesedwa (opanda Tahara). Koma ziwani kuti ngati palibe 
zizindikiro za kuzilotera, ndiye kuti zaka zothera nsinkhu ndi 
khumi ndi zisanu (15) malingana ndi Hijiri Kalenda. (Al-lubab 
fiSharh-iKitab, Vol-2, P16) 


24 


Njira Yosambila Malingana 


Kasanjidwe ka mabukhu 

1. Choyamba bkhu la Qur’an likhale Pamwamba pa mabukhu 
onse mwachitsanzo Tafsir, Hadith, Fiqh ndi mabukhu ena 
onse achisilamu akhale motere. (Durr-e-Mukhtar,Rad-dul- 
Muhta, Voll p354) 

2. Musakhazike china chilichonse pa mwamba pa mabukhu 
achisilamu khaya ndi cholembera chimodzimodzinso 
musakhazike chinachilichonse mukatundu yemwe mkati 
mwake muli ma bukhu achipembezo. 

Kugwiritsa ntchito mapepala posanjikizapo zinthu 

1. Ndi zoletsedwa kugwiritsa ntchito mapepala a mabukhu 
azachipembezo. Kugwiritsa ntchito nsalu zoyala pa bedi, nsalu 
zoyala pa kudya zomwe za dindidwa zinthu zina kapena 
kulembedwa (monga zina la kampani) muchiyanhkulo china 
chilichonse ndi zoletsedwa. (Kuchokera kwa. (Durr-e-Mukhata, 
Rad-ul-Muhtar, Voll,p355-4356) 

2. Zilembo za ziyankhuilo zonse zigwiritsidwe ntchito. (Rad- 
dulI-Muhtar, Vol-l,P607) Ngati mukufuna kuziwa zambiri 
werengani buku la “Faizan-e-Bisimillah” mu buku la 
Faizan-Sunnat) 

3. Kawirikawiri zina la kampani limatha ku dindidwa pakona 
pa chopempherela, chonde chotsani, mwanjila ina iliyonse. 


25 


Njira Yosambila Malingana 


Chithunzi cha pa Kabah 

Ngati mugwiritsa ntchito choyala pansi popempphera chomwe 
chili ndi chithunzi cha Kaba Dome yopatulika yomwe 
imakhala ya girin, ndizoopsa kwambiri kuponda pachithunzi 
choterechi, kapena kugwadilapo kumene panthawi yomwe 
mukupempherera (salah). Chifukwa sizabwino kugwiritsa 
ntchito zoyala zotere. (Fatawa-e-Ahle-Sunnat) 

Chiyambi cha mizimu yoyipa (kusokonezeka bongo) 

Mizimu yoyipa kapena kuti kubwebweta (waswaha) zimayamba 
chifukwa chokozera ku malo osambila (bafa). Hadrat Sayyiduna 
Abdullah bin Mughaffal adalongosola kuti Mtumiki 

wa Mulungu (is is # Jta dsi j*) adaletseratu kukozera malo 
osambila ngati ku bafandipo adati,” palimbe kukayikitsa kwina 
kuli konse kukoza ku malo osambila kumayambisa matenda 
obwebweta’. (Swum Abi Dawud Vol.l, P. 44, Hadis 27) 

Tayammum (kusamba, kapena kuchita wudhu ndi mchenga) 

Zokakamizidwa za Tayammam 

Njirazi zilipo zitatu (3) 

1. Cholinga, kapena kutsimikiza (Niyah) 

2. Kupukuta kumaso ndi manja 

3 . Kupukuta mikono yonse kuphatikizirapo zigongono 

(Bahar-e-Shari’at, part2, P.65, Madiana-tu-Murshid,Bereilly Shaif) 


26 


Njira Yosambila Malingana 


Ziphunzitso za Mtumiki Patayammamu (Sunna) 

1. Kuwerenga Bisimillahi 

2. Kumenyetsa mania pa bwalo (osati la kapinga ngati la 
zamasewero) 

3. Kuyendesa manja kanayi 

4. Maja anu akhale ndi mipata (zala zibalarike) 

5. Wombani mmanja koma musapange phokoso 

6. Pukutani kumaso choyamba kenako manja 

7. Apukuteni manja wonse kamozikamozi mwachangu 

8. Pukutani mkono wa manja kamodzi, kenako wa manzere 

9. Zinyamuleni ndevu mmwamba (khilal) 

10. Nyamulani mmwamba zala kuti muone ngati zafika dothi. 
Ngati fumbi tsilinafike mwachitsanzo manja anu anamenya 
pa mwala ndiye fumbi alibe, zikatero ziwani kuti khilal ya 
manja izakhala yokakamizidwa, chifukwa sikofunikanso 
kumenyesa manja pa bwalo kawiri. (Bahar-e-Shari’at, part.2, 
p.67, Madina-tul-Murshid, Bareilly Sharif) 


Njira za tayammam malingana ndi (Hanafi) 

Pangani niya (cholinga) muntimapopanga Tayammamu (Niya 
ndi dzina la cholinga chomwe munthu umanena muntima 


27 


Njira Yosambila Malingana 


usanapange chomwe ukufuna kupangocho, ndipo ndibwino 
kunena molankhula bwinobwino, mwachitsanzo, ndikupanga 
tayammamu ndicholinga choziyeretsa kuti ndithe kupemphera 
(sala). Werengani Bismillillahi manja anu ali otambasula ndipo 
zala zikhale zitabalalika ndipo amenyeseni pa pamalo pomwe 
mukufuna kupangila tayammamu (monga mwala, mwala wa 
layimu, njerwa, khoma kapena nthaka ndi zina zotero) ndipo 
sunthani manja kokwana kanayi ngati manja azaza fumbi 
lichepeseni posasa mmanaja. Pukutani nkhope yonse ndi 
manja anu ndipo pasasale pena paliponse, Tayammamu yanu 
izakhala yopanda ntchito ngati mbali yoyenerera sidafikire 
fumbi angakhale katsitsi. Menyesaninso manja anu kawiri 
pomwe mukupangira tayammamu ndipo pukutilani mikono 
yanu yonse mpaka mzigongono zanu zonse. Njira ya bwino 
yochitira izi, Choyamba pukutani dzanja la manja ndi mkati 
mwa zala zinayi za mkono wa manzere ndikusiya chala 
chachikulu cha kumanzere, kuyambila kunja kwa zala 
zikhadabu za zala zala zanu mpakana ku zigongono za 
kumanja. Kenako pukutrani ndi manja akumanzere kuchokera 
nkati mwa nkono wanu mpakana nzigongono mpakana ku 
manja ndipo menyetsaniso mkati mwa dzanja lanu la kumanzere 
mosamala. Pomaliza gwiritsani ntchito chala chachikulu 
chakumanzere ndikupukutila kumbuyo kwa chala chaku manja. 
Ndipo kenako nkono wa ku manzere upukutidwe chimodzimodzi 
ndi wa kumanja. 


28 



Njira Yosambila Malingana 


Ndipo ngati mwazipukuta manja anu onse kuphatikizirapo 
zala zanu zonse mpakana mwakumanilana, Tayammamu yanu 
izakhala yololeredwa ngakhale mwayendesa kuchokera ku zala 
zanu za m manja mpakana mzigonono. Komabe izi zisiyanabe 
ndi sunnah. Tayammamu siyoyenera kupanga muntu ndi 
mapazi. (mabuku oziwika bwino a khomo la chisilamu) 


Njira makumo awiri ndi zisanu za madani pokhuzana 

ndi Tayammamu 

1. Zinthu zomwe zimabwera phulusa kapena kusungunuka 
kapena kufewa zika otchedwa zili mugulu la zilengedwe 
zomwe mungagwiritse ntchito tayammamu. 

2. Tayammamu imaloledwa pogwiritsa ntchito nchenga, 
miyala ya layimu, zipangizo zotchedwa safa, ma eradi, ndi 
miyala ya gems, posatengela kupezeka kwa fumbi mwa 
zinthuzi. (Al-Bahr-urRaaiq, Vol-1 ,P256) 

3. Mungagwiritse ntchito ma phale omwe apangidwa kuchokera 
njera zootcha, miyala yowala kwambiri kapena michenga 
imene. Komabe tayammamu siyololedwa ngati mupangila ndi 
zinthu zomwe sizili zokhuzana ndi za dziko, monga ngati 
Magalasi 

4. Fumbi, miyala ndi zina zotero zinkhale za ukhondo zisakhale 
ndi tizudutswa Tina to nyasa nkati mwake, ndipo zomwe 


29 


Njira Yosambila Malingana 


zingapangise zinthuzo kukhala za ukhondo chokamo, mwina 
chifukwa cha mphepo, musagwiritsile ntchito Tayammamu 
Sizololedwa. (Durr-e-Mukhtar, Rad-duU-Muhtar, vol-l, p. 435) ngati 
nthaka, khoma, kapena matope a pa bwalo agwera dontho za 
nyassi, kenalo za uma nkuzachoka ndi mphepo kapena ndi 
kutentha kwa zuwa ndi zoleredwa ku pemphjera (Salah) 
koma simungapangile Tayammamu. 

5. Koma ngati mukuganizira kuti sizili za ukhondo,ndi 
zopanda ntchito musagwiritse ntchito. 

6. Kantengo, nsalu kapena choyala pansi chilichonse (monga 
mphasa) ndi zina zotero, zingagwiritsidwe ntchito ndi 
Tayammamu ngati zili ndi fiimbi lokwanila ku menyesapo 
chala. (Fatawa-e- ‘Alamgiri,voll,p27) 

7. Mukhoza kugwiritsa ntchito popanga Tayammamu zinthu 
monga izi layimu wabwino yemwe wa loredwa, matope, 
khoma lanjerwa la nzikiti bolani lisakhale ndi mafuta a penti, 
zotsalira zina ndi zina, mapepala akhoma kepena zonse 
zomwe zisali za chilengedwe. Ngati mabo inayikidwa pa 
khoma ndilololedwa kupanga Tayammamu. 

8. Ngati wudhu alibe ndipo sanasambe chifukwa chosowa 
madzi, achite tayammamu mmalo mwake. (Fatawa-e-Qadir- 
Khani with Alamgir, Vol-lp53) 

9. Ngati muli ndi mantha kuti kusamba kapena wudhu 
ukuwonjezerani matenda, kapena mumaziwa kuyambila kale 


30 


Njira Yosambila Malingana 


kuti pomwe mwasamba, kapena kuchita wudhu kudwala 
kukula, kapena nsilamu wina aliyense wabwinobwino koma 
yemwe sasata malamulo achipembezo ndi po akuziwa kuti 
madzi akhoza kuyambitsa utenda kwa munthuyo, akuyenera 
kuchita Tayammamu. (Durr-e-Mukhtar,Rad-Dul-Muhtar, Vol-l,p441) 

10. Ngati kusamba kochokera kumutu kukuyambitsa mavuto, 
tsambani kuchokera mkhosi, ndipo mmutumo 
mungopukutamo. (Bahar-Sharia’at, part.2, p.60) Madina-tu-Murshid, 
Bereilly Sharif) 

11. Mungachite tayammamu ngati madzi atalikira mwa mulingo 
wa 1 miyilosi. ( Durr-e-Mukhtar,Rad-Dul-Muhtar ; Vol-1, p441) 

12. Ngati madzi a zam zam akukwanila kupangira wudhu basi 
ndiye kuti simungachite Tayammamu. (Bahar-Sharia’at,part 
2 , p61 Madina-tu-Murshid,Bereilly Sharif) 

13. Mungachite Tayammamu ngati mwina kusamba kukhoza 
kuyambitsa imfa, kapena matenda chifukwa chozizira 
kwambiri, ndipo kuti kulibe njira ina iliyonse ingakutetezereni 
kozizira. (Fatawa-e-Alamgiri,vol-1 ,P28) 

14. Ngati nkayidi sakuloredwa kuchita wudhu, achite 

Tayammamu ndikupemphera salah yake, koma 

azayibwerezanso salayo kanthawi kena. Ngati ayini ndende, 
kapena adani ake akumuletsa kupemphera salah. a pemphere 
cha mumtima koma aziyibwerezenso salayo. (bib) 


31 


Njira Yosambila Malingana 


15. Munthu akagona mumzikiti ndipo mkuzilotera, amayenera 
asambe mokakamizidwa, ndipo akuyenela kuchoka pa 
mzikiti ndi kukachita Tayammamu mwanthawi yomweyo 
chifukwa kuchedwa ndi Haramu. Iyi ndi njira yokhayo 
yabwino. (Kuchokera ku Fatawa Razaviyyah, vol-3,P 492 
Raza foundation Lahore). (Fatawa -e-Alamgiri,vol-l.P28) 

16. Ngati nthawi ya pemphero (Salah) ndiyochepa, ndipo 
kusamba ndi wudhu zikhala za patali, muchite Tayammamu, 
ndipo mudzabwenzenso pemphererolo koma mutasamba 
mkuchita wudhu bwinobwino. (Fatawa-e-Razaviyyah,vol-3P307) 

17. Ngati mayi wamaliza matenda amagazi oza pambuyo 
pochila, kapena wa maliza matenda akumwezi, ndiye madzi 
atalikira, akuyenera kupanga Tayammamu. (Bahar-e-Shariat, 
part2, p64, Madinatul-Mushird, Bereilly Sharif) 

18. Ngati munthu ali mpa malo oti palibe china chilichonse 
chokwanilitsa Tayammamu, iye akuyenera ku pemphera 
salayo koma asachite Niyah ina iliyonse, ndipo zinthu zoyenera 
Tayammamu zikapezeka akuyenera kuza pempheranso 
swalayo koma atayika niya yake. (KusimiMm) (Bahar’-e- Shariat, 
Part 2, P.65) 

19. Njira ya tayammamu ndi chimodzimodzi ndi ya wudhu, 
kapena posamba. (inid, P65) 


32 


Njira Yosambila Malingana 


20. Ngati munthu wina sanasambe asapange Tayammamu wa 
wdhu ndi kusamba; mmalo mwake achite Niya ya zonsezi, 
koma ngati wachita ya wudhu yokha kapena kusamba 
kokha, ndizokwaniranso. (Fatawa-e-Tatarkhaniyya, Vol-1, P249, 
Idaratul-Quran) 

21. Machitidwe omwe angapangise kuti Tayammamu ikhale 
yolondola, omweyo ndi amenenso alongosola kusamba 
kwathu ndi wudhu wathu. ndipo madzi akapezeka 
Tayammamu yathu idzakhalanso chimodzimodzi 

22. Ngati nzimayi akuvala zozikongoletsa chitsanzo ndolo, 
akuyenera kuyichotsa kaye chifukwa mkutheka mbari ina 
ya ndolo dzanja otsafikapo munthawi ya tayammamu. 

(Bahar-e-Shar’at , part 2,P.66) 

23. Mbali ya mulomo omwe umakhala mkati munthu nakatseka 
kukamwa upukutidwenso ndi daznja la tayammamu ngati 
wina atseka milomo molimba kutero kuti mbali ina ya 
milomo dzanja silikufikila nthawi ya Tayammamu, ndiye 
kuti Tayammamuyo sikhala yovomerezeka, chimodzimodzi 
lamulori likugwiranso ntchito nthawi ya kutseka maso 
molimbika. (Bahar-e-atPart2 P66) 

24. Ngati wina akuvala mphete kapena wotch, zikuyenera 
zivulidwe kaye. (Maraqilfalahma’Hashiyatu-Tahtawi,P120) atsikana 
achisilamu akuyenera kuchotsa zozikolekera zonse ndicholinga 
choti apukute bwinobwino thupi lonse munthawi y a 


33 


Njira Yosambila Malingana 


Tayammamu. Pakufunika kusamala kwambili pochita 
Tayammamu pofanizira ndi wudhu. 

25. Ngati munthu odwala kapena olumala yemwe alibe mania 
kapena miyendo ndipo sangapange Tayammamu yekha wina 
akuyenera kumuthandiza, komano Niya yake azapanga yekha 
munthu osati yemwe akumuthandizayo. (Alamgiri,vol-lp26) 

Maganizo a madani 

Werengani bukuli ‘njira ya wudhu, ndi ya mapephero (salah) 
izakghala yophunzilira mmalamulo okhuzana ndi wudhu ndi 
sala yomwe mwandondomeko. 

O Allah (Jibi) tipangeni ife kuwerenga ndi kunva ndi 
kulongosoleranso anzthu malamulo osambila ndipo tipangeni 
kukhala osata malamulo a sunnah posamba. Amini! 

Nmyamata wachisilamu wina akuti. ndi nalozedwa, usiku wina 
uliwonse ndi manvera nyimbo ziwiri zitatu ndi sanagone, Usiku 
ndimakonda kusewera Juga ndi kumapanga machismoso. 
Ndimakonda kukangana ndi akwathu pa zinthu zotsadziwika 
bwino, banja langa lidayamba kundithamangisa mnyumba 
kuyambira pompo chifukwa chakhalidwe langa. ndimatha 
kukhala ndili kunja masiku atatu kapena awiri, kenako zinthu 
zikakhala bwino ndimatha kubwerela mwachidule moyo wanga 
udali woonongeka kwambiri. Khazeni wanga Adiri Nigran 
wochokera kudera la Mushawarat ya Dawat-e-Islam. Adapanga 


34 


Njira Yosambila Malingana 


mphanvu ndi kuchita itikafu masiku khumi akumapeto kwa 
mwezi wa Ramadhan (1425A.H.2004) Munzikiti wotchedwa” 
Adday Wali “(Muzaffa-Gafar). Ndinali munthu osangalala ndi 
chikhalidwechi chomwe ndi cha Muballigh kuchokera ku Bab- 
ul-Madina Karachi. Ndinalapa machimo anga a mbuyo ndipo 
kenako ndi navala nduwila ya green yokongola yomwe 
adandimanga iyeyu. 

Mu utsiku wa pa 27 th mtima wanga wunali okhuzika kwambiri 
ndi duwa yomwe inachitika pakutha pa sunna. unali ulaliki 
wozizwa kambiri, unandipangisa ine kulira usiku onse. musiku wa 
chiwiri wa Eid, munthawi ya ya Fajir, ndili ntulo ndi nalota 
munthu wa Mulungu angundiitana dzina langa ndipo 
nkumatinso, ndi nthawi ya Fajir koma ukadali ntulo, munthawi 
yomweyo ndidapinda manja anga ngati ndikupemphera ndipo 
ndinazuka manja akadali chipindire momwemo. 

Ndinali okhuzika kwambiri ndi maloto amenewa ndipo 
sindinachedwe koma kuthamangira ku nzikiti kukapemphera 
Fajir ndipo ndinakakhala nawo pa Ijtma ya sabata yomwe 
imachitika ntauni mwathu. Muchifundo cha Mulungu Allah 
pano ndikupanga Darse-e-Nizami ku Jami’a-tul-Madina 
(Bab-ul-Madina Karachi). Ndine munthu wa udindo ku Madan 
In’amat mu kalasi mwanga, kunena za chisangalalo changa, 
ndikufuna kunena kuti Allah (Js-sS^-) kuti wandidalisa chifukwa 
ndakwanisa kuchita Madani In’amat yomwe idapangidwa ndi 
ophunzira. Ndi pemho langa kwa a Madani kuti abale nonse 
andichitile maduwa chifukwa cha kusinthika kwanga. 


35 





-•a^r- ithli [£t.rj; bin j ku LhAhudw I hi '■IxJLr i-j ku Ihtjrn.'ia-i jn #tnj^r 
krr.ir ~.-. h i ■ vikj nd i -' ja^Li i_ bit s j 1 j 'j. - Lanin*. lIe^^iuiK - . Kj \ i F. i - .j.i 

•libfciiLii. Nr ■:tj_: ■' a, i ■.F *Jnuj vj paj y "j ilrtnulLi xluj,h.i HiAaj • - lakld 1 
b Ilum Iim Ifatt* tblu. 1 ka v* tiu|Xiii*ny a kunftidlifa ;MifkiiJ ku Fiirin t 
M*lrtb >UWIiM«^L'iP.<lU MVJ ll.Ht. M |WI^. U.MkUv Ua khabraw> 
tfl»>&!->v.l , <Ni 4 .»fc; utc’JsIoj Film c-Mk) rsL. 


Fi u.1 LkU^mJnc ■ Kb.t-i.Si ui ■ ■-: _■ f i J_i MkcnA: —■ *■ 1 M M** j* Muyu.» L 

i 11 ! i -1 |\ l l- 11 n Qjj.U> >jiu auktukki FL-. r >r-/.La-ju 'lI f thj.ILj.Mj duj 

Lhl V.Vj-i kurU Sku bWikafet -lii-j.'ynrij lu-Ji-a lain juiulu- ituliLli n™ 

rufMti kh.ri ircomVl/kk iTKOl m oopann w 


FI JJ li Uukargu Jail* jtJu-j Lu.b.-lru Il-j ~->i jl I JI inaru-na lirxyjrThia!j k ]. t u 
Aa TliUlh J Mh.iuii-^ 'W* '■■■Ikl'-l lit Umzi Si fthhitw l Jiju!:'l,x 


thihJifd m dhttu ClnuJl radr had Niiiinj »in aljuivmfaIiihultnik 

Ofel W I'iiikhl tab 'ttiiifWK kiUibtf'Jii k', B hai5H> ipJi liHfliu wAm tia [Y 1*6 
L fain A£lli Mi.li.riji [ialusi J“* tu/JLky KirrMiP-a l mUi ur*hli< tMfajk 

fNnw wadni riumu: ill rrt|» bjtviha iirhi uiLo Imw la pwil cwi'NM 


t jpila riii.fijj la Mbdail iMaJxTa LFjI !ji I Nj*1 kl.lL.1jj ak.'.lilil r —i> 




























